I. Background about sa Kapasigan 

1. Gaano kalaki ang sakop ng kapasigan at ang populasyon nito? 

Sakop- North- Brgy. Caniogan 

South - Brgy. San Jose 
East - Brgy. Sagad and San Nicolas 
West - Brgy. Bagong llog 
Population 6,017 

II. What thev currentlv have (Present) or thev experienced 

2. May konsepto ba ang Baranggay Kapasigan sa aspektong DRRR? Kung Oo, Meron 
bang mga experts angkop sa aspektong ito? ilan? pangalan? bawat tungkulin? (Gamit 
ang organization chart) 

Meron kaming konsepto ng DRR. So sa amin BDRRM (Barangay Risk Reduction 
Management) Sa expert di naming masasabi kung may expert kami so meron kaming mga 
trainings na ginagawa. So yung kagawad sa BDRRM nagsisimula sya ngayon. Kagawad 
Rebecca tsaka ka co-chair nya don is is Kagawad Dong. Sila yung umaattend sa Red Cross sa 
RDNA (Rapid Damage and Needs Assessments). Pero last seminar umaattend din yung 
secretary. So kapag may earthquake drill, sila yung nagtutupad dun sa mga actions na gagawin 
kung may disaster. Isa sa kanila yung tinatalaga na Command Officer, sila yung 
magcocommand, sa earthquake drill ginagawa din yun. Magkakaroon kami sa March 12, 2020 
simultaneous yon, so sabay sabay. 

*YUNG ORGANIZATIONAL CHARTAND YUNG LIST NG MEMBERS NA SAKIN SEND KO NA 
LANG* 

3. Anu-ano ang mga identified hazards sa inyong barangay? 

Dito kasi sa barangay kapasigan, sa disaster, hindi kami binabaha, so sunog ang 
madalas. Kasi nagkaroon ng malaking sunog last 2018 sa lumang palengke , naubos ang 
bahay doon lahat. So ayun yung last na disaster na naranasan namin. Sa bagyo naman, 
maulan pero di talaga kami binabaha . Wala pa namang nagiba ng hangin or something ditto sa 
lugar naming. Isang beses lang kami binaha nung Ondoy. So alam naman natin lahat binaha. 
Pero yun lang yung part lang sa court yung binaha and the rest walang baha 

4. Ano sa mga hazards na inyong nabanggit ang vulnerable ang Kapasigan? 

5. Ano ang mga naranasang sakuna ng Barangay Kapasigan at ano ang naging 
aksyon/response niyo dito? 



• Wala pa kasi talaga kami. Yung sunog lang yung pinakamalaking disaster. Kasi 
kapag mayroong bagyo, meron kaming nagmomonitor, umiikot ang tanod, so 
kuung may natutumbang puno . So wala pa kasi kaming naranasan nkkjtd 

• Yjfmxxtzzfzutxmyifghucuncyyt ucun yung kk the way di you po uh yeah I yun 
itype tytyc,xf,f,v,h disaster, siguro sa prayers ganon 

Pwede nyo po bang makwento kung ilang families yung naapektuhan ng sunog? 

January 11, 2018. 95 families. 3 weeks. ang binigay ng city government na tulong, 
pagkain. Yung food nila everyday sinusupplayan naming sila. From morning, lunch and dinner. 
So yung iba ding organization, nagdadala rin sila ng dry goods. 

Gano katagal nag supply ng food? 3 weeks, pero dapat 1 week lang. So kailangan nila 
humanap ng bahay kasi hindi naman sa kanila yung lupa din. So ngayon nasa iba-ibang 
barangay na sila. Kasi hindi na sila inallow nung may- ari nung lupa na magtayo. 

6. Sa mga nabanggit niyong sakuna, alin po sa mga ito ang maituturing ninyo na 
pinakamalala? Bakit? 


III. Preparedness 

7. Gaano kahanda ang Kapasigan in terms of: 

o Medical Response 

Sa Medical Response ang gumaganap ditto is yung health center namin. So yung mga head 
nila is trained naman 

o Facilities 

Sa facilities yun ang medyo wala kami, dahil Nakita nyo, nakikibarangay lang kami dito. 
Dahil ginagawa pa. So kapag nagawa na siguro yung barangay hall namin 
malapit lang din sa area ng health center. 

o Response in emergency 

Response in emergency, ang unang unang dumarating jan, nagrerespond is yung 
barangay Tanod natin. So sila rin yung ipapadala namin if ever merong 
traininings. So ngayong year na ito nagbago kami ng mga members dahil may 
natanggal so magpapadala kami ulit ng bago. 

Follow up: Pano po nalalaman yung mga trained members? 

Nagbababa ang city government, ang DRRM ng city hall 
Follow up : Sa Kapasigan po ilan po yung number ng mga tinetrain na mga tanod? 

Sa ngayon, ang ipapadala namain is 17 plus yung kagawad sa BDRRM (8). 
Tapos meron kaming Fire Rescue pero hindi sa amin yon, dito lang sila sa amin 



naka stay sa barangay. Pero parang private sya, parang volunteer na association 
para don. 


o Relief Goods 

Sa Relief good, yung nagkasunog kami, marami namang donations, lalo na ang 
city government. Ganon din sa ibang city and barangay. Kagaya nung 
sunog, halos sumobra na yung donations. 
o Equipments 

Ang equipment sa sunog, meron kaming ipinamimigay jan sa bawat purok, bawat 
eskinita na fire extinguisher. Sa bahay na lagging open, or laging may 
tao, doon namin inilalagay. Sa bawat lugar merong ganon 

llan po yung purok? 

Meron kaming 7 purok, pero hindi sya isang Fire extinguisher. Per street ang 

ginagawa naming. Pag Malaki yung lugar 2-3 fire extinguisher yung naka 
distribute. Tapos kapag nag expired na sya or hindi nagamit, pina pa refill 
na lang tapos ibinabalik sa kanila 


Since when po nagstart yung paglalagay nyo ng fire extinguisher? 

Since yung nagtayo ng BDRRM kailangan kasi yon. 

Alam nyo po ba kung kelan naestablish yung DRRM dito sa 
barangay? 

Sa amin, nagstart sya ng 2014. Ayon sa pagkakaalam ko. Hindi ako sure kasi 
2014 ako naging secretary. So yun yung nagging secretary ako hindi ko 
alam sa previous, kasi wala kaming nadatnan na files. Kaya lahat ng 
ginawa naming is bago. 

o Completeness of Data 

o Capacity of Barangay (ilan yung kayang issuport kapag may mga disaster) 

Yan hindi ko sya masasagot kasi sa head yan. Pero may budget kami. Siguro 
masasagot naming kung sakali. Kaya nung sunog nabigay naming lahat 
ng kailangan. Pero may tulong pa rin ang city government. Like tents, kasi 
sunog sila dapat may titirhan sila. So nanghiram kami nung mga tents na 
parang bahay. So almost 3 months ata sila jan sa court. 

So sinabi nyo po kanina, wala pong definite na budget po para sa DRR pero 
meron po ? 

Merong budget. Hindi ko lang alam kung kaya kung sakalin magkaroon ng 

disaster. So plans namin meron. So dahil hindi natin alam yung disaster 
kung kelan darating, hindi pa naman kasi kami nagkaroon ng ganon na 
talagang malawakan na disaster, so kaya naman kasi may budget kami 



8. Ano ang identified evacuation area sa Kapasigan? 


Ayan ang isa sa problema namin. Kapag may sunog, ang court, kapag may bagyo or 
baha o lindol, ang nakalagay sa plan namin, doon kami pupwesto sa Alcalde Jose tsaka sa 
harap ng Child’s Hope so open yun at yung kalasadng yun at yung harap ng PLP. Kasi iyon 
yung pinakamalawak namin na road na pwedeng magsama sama dun yung mga tao. Sa 
ngayon wala kasi kaming evacuation center talaga, kasi maliit na barangay lang kami, wala 
kaming available na sariling lupa 

9. Kung sakaling puno na ang evacuation area na ito, saan po ang maaring evacuation 
pa? 


Wala kaming second option kasi hindi naming sila pwedeng dalhin sa court kapag may 
lindol dahil may structure yan ih, so pwede syang bumagsak. So sa lindol hindi kasi inaallow ng 
city government nag awing evacuation center ang covered court dahil nga may mga structure 
sya. 


Budqet 

10. Magkano ang budyet na nakahanda para sa DRRR? 

Php. 748,260. (HINDI KO SURE TOH KASIANG SABI NYA SEVENHUNDRED 
FORTY-EIGHT, TWO HUNDRED SIXTY YAN YUNG PAGKAKASABI NYA) 

So meron kaming mga purpose sa reliefand recovery, 30% ng BDRRM fund, sa other 
purposes 70% ng BDRRM fund. Ang madalas nakalagay sa mga investment plan, 
preparedness, mitigation project. Meron din kasi kaming pinaiinstall na PUBLIC SYSTEM yun 
PUBLIC ADRESS SYSTEM, yung inaannounce kapag may bagyo, or may gusto kaming 
ipaalam sa tao, naririnig na ng buong kapasigan. Nasa barangay yung nagsasalita . Isa sya sa 
mga gamit namin sa BDRRM. Nagbibigay kami ng public warning kapag may darating na bagyo 
o ano mang disaster. Provided ng barangay and kinuha naming yung budget sa BDRRM. Tapos 
yung mga medical kit kasama sya don sa budget tapos yung radio ng mga tanod. 


11. Saan po galing ang budyet na nakahanda para sa DRRR? 

May organization po ba na tumulong when it comes sa budget? 

Hindi organization, parang nakalagay sya sa plan ng buong budget. Required syang 
lagyan ng budget ng per barangay. So yung barangay yung gagawa ng plano, lalagyan ng 
amount then ipinapaaprrove sa city hall. So dun sa buong budget namin, kumukuha kami ng 
30% para sa BDRRM lang. Parang ganon yon, hati hati, meron sa G.A.D , sa children. Hindi 
lahat ng budget is for BDRRM. Kung ang budget naming is 10 M hahatiin namin yon sa bawat 
projects. Pero ang city ang nagbibigay kung ilang percent ang dapat naming ilagay doon. Kaya 



ang budget ng per barangay is iba-iba . Like sa pinagbuhatan, super laki sila , ang budget nila 
sa BDRRM is whole budget na namin. So hindi pare pareho, depende sa population ng 
barangay. 

12. Ano-ano ang mga organisasyon ang katulong sa budget at preparedness? 

Hindi organizations, puro government. Pero nung nagkasunog kami, yung Kapitan 
naming nagrerequest sya noon sa “Mango” (yung clothing), nagdonate sila ng mga damit. 
Tapos ang DOH, nagdala dito ng timba na pang- hygiene. Nalalaman naman ng government 
kapag may disaster kasi tinatawag naman talaga. 

13. Ano ang hatian ng budget sa DRRR in terms of sa pangangailangan nito? 


Action Plan 

14. Ano ang mga current programs and activities prior sa drrr? 

15. Paano niyo po inoorient ang mga tao sa Kapasigan tungkol sa dapat nilang gawin for 
preparedness? 

16. May mga drills po ba kayong isinasagawa at paano niyo ito isinasagawa? 

Quarterly earthquake drill kasi mostly dahil sa THE BIG ONE. From 2014 hanggang 
ngayon nagcoconduct kami na quarterly na earthquake drill. So nung barangay hall kami, from 
second to first floor ginagawa naming yung drill. 

Sino yung mga involved sa drill? 

Employees ng barangay. Pero last year nagconduct kami ng earthquake drill sa ibang 
school sa ACCESS Computer College. Kami yung nagmanage. Ang mga residente sinasabihan 
namin na makisama para alam nila yung gagawin pero ayon di naman sila sumasama 

Nagbababa ng memo ang city government kung kalian magdidrill, para sabay sabay ang lahat 
ng barangay 

Bukod sa earthquake drills nagsasagwa din po ba kayo fire drills? 

Hindi. For now hindi. Ang ginagawa namin sa fire is seminar.So nagpapaseminar kami 
kung sakaling ganito yung nangyaring sunog , nagsimula sa different factors, so ganito yung 
dapat nyong gawin. So seminar kapag sa fire and baha 

Kelan po kayo nagstart magpaseminar? 

Actually per purok ginagawa naming, noong 2017 tapos ngayong year namin sya uulitin. 
Sinasabay naming sya sa Fire prevention month 



Part pa rin ng kapasigan ang PLP pero hindi kami nagrereport regarding sa kanila kasi 
may sarili silang drill. Yung lugar nila nakatayo sa amin , pero pag driii under ng city government 
sila 


Sa seminar marami po bang pumupunta, nakikioperate or nagpaparticipate? 

Hindi ganon kadami. Hindi naman nagpaparticipate lahat. Kaya nangyari yung sunog na 
yon dahil hindi sila umaattend ng seminar. Nung nagconduct kami, halos puro bata yung 
nandoon kasi may food, so yung mga bata nandon. So nataranta. 

Nagiinvite po ba kayo ng speaker? 

Meron, dati samin is galling sa city hall na nsa BDRRM 

Aside from seminars, ano pa po yung ginagawa nyo para ma aware po yung mga 
residents? 

Paalala dun sa PA (Public Address System). Lagi kaming nag-papaalala. Lalo kapag fire 
prevention month, lagi kaming magpi-PA. So siguro naman hindi kami nagkulang sa 
pagpapaalala. Nasa kanila yung pag- intindi 

17. Gaano kadalas ang pag-practice ng mga drills sa baranggay at schools? 


V. Situational Questions 

18. Ano ang pangunahing aksyon ng barangay kapag nangyari ang The Big One? 

19. What if may disaster na mangyari habang may construction na nangyayari, may 
action na ba kayo naisip or preparedness? 

Regarding doon, wala pa kaming plan kasi ngayon lang sya kinonstruct. So ngayon 
palang kami gumagawa ng plans and budgets for this year. So ang kailangan pa ang gagawa 
nyan is yung kagawad sa BDRRM 

Kelan po sya nirereview kapag may mga plan na? 

Sa session. Mga plans sa committee tapos aaprubahan ng kapitan lalagyan ng budget. 

Greatly affected po ba kayo if nangyari yung THE BIG ONE? 

Oo kasi malapit kami sa fault line. Malapit lang kami sa bagong ilog eh. Ramdam sya 


talaga 



Ano po yung ginagawa nyong measures para sa preparation? 


Ayon nga, pinapakita naming kahit sa mga bata yung drill kung paano gagawin kapag 
anjan na yung disaster. Kung sino ang dapat puntahan at tawagan . So ayon seminar, 7 purok, 
7 seminars. So yun yung maitutulong naming sa kanila. 


V. Thinqs to develop, request 

20. Ano pa ang niyong iimprove o idagdag sa inyong preparedness plan? 

Ang magagawa lang namin jan talaga is mapilit sila na sumunod sa mga projects 
naming, sa mga seminars. Yung matuto talaga sila. Kasi kahit gaano kadami ang projects 
naming, kung ayaw naman nila sumunod, wala din. 

When it comes to facilities and equipment ano po yung gusto nyong madagdag? 

Sana magkaroon kami ng fire truck. Ang gusto ni Kap. Is this year mag avail kami ng 
sarili naming fire truck, yung mini lang kasi maliit lang kami Tsaka Ambulance yung talagang 
may equipment sa loob. 

Ano pang other request sa city government regarding sa BDRRM 

Marami. Ang una is yung lugar. Wala kaming Evacuation Center. Walang magpapahiram 
ng lupa kasi puno na. lyon kasi yung maganda may sariling evacuation center. Nagrequest kami 
ng Ambulance and fire Trucks pero hindi naapprove kasi mallit lang kami. 

Sino po yung parang pinaka utak nung PA? 

Jovelmar Famador- Safety Officer in BDRRM 


